CYITGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  PENLLYN 


ADRQDDIAD 
I 

SWYDDOG  MEDDYGQL 
ar 

GYF.LWR  IECHYD  Y DOSBARTH 
am 

1963. 

Mr.  Cadeirydd,  Boneddigion, 

CyiD,vynaf  i chwi  adroddiad  ar  gyflwr  iechyd  y dosbarth  ani  y flwyddyn 
yn  diweddu  31aia<.  o Ragfyr,1963« 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o’r  boblogaeth  yng  nghanol  1963 
oedd  2,780  !'2fQ00  yn  1962).  'Roedd  y boblogaeth  yn  2,792  pan  gyfrifwyd  yn  I96I  a 
2,830  vn  1931 o 

Yr  oedd  55  ° enedigaetb.au  bywanedig,  (47  yd  1962  a 42  yn  1961  a 52  yn 
I960).  Rid  oedd  un  genedigaeth  marwaredig. 

Bu  dau  farwolaeth  o blentyn  dan  flwydd  oed,  a bu  un  o'r  ddsu  farw  yn 

y mis  cyntaf. 

Hi  bu  un  achos  o farwolaeth  mam  ar  enedigaeth  plentyn. 

Bu  27  o farwolaethau  (33  yn  1962  ac  yn  19ol).  Yr  achosion  mwyaf 
cyff redin  oeda  cancer,  af iechyd  ar  y galon,  af iechyd  rhyaweli  y galon,  ac  anafau 
llertriog  y gyfundrefn  nerfau.  Byma'r  achosion  mwyaf  cyffredin  3m  y wlad  yn 
gyffredinol. 


Rid  oedd  un  achos  o ddarfodedigaeth  o’r  ysgyfaint  nac  un  farwolaeth 
o’r  afiechyd  yma» 

Bymunaf  ddiolch  i Mr.  David  Williams, yr  Arolygydd  Iechyd  a’r  swyddogion 
eraill  am  eu  cyd-weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 

Yn  gywir,  eich  ufudd  was, 

H.  Francis, 

M.B. 5 Ch.B. , D.P.H. 

Swyddog  Meddygol  Rhanbarthol  y Sir. 

CYFFREDINOL. 

Arwynebedd  y Dosbarth; 

Gwerth  Tret'niannols 

Poblogaeth  (Ffigyrau’r  Cofrestrydd  Cyffredinol) 

Nifer  y tai  annedd; 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunt: 


GENEDIGAETHAU. 


Byw  a marwanedig 

55 

Bywanedig 

55 

Marwanedig 

DIM 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogaeth 

19.78  (1961-15.4 6)5 

(1962-16.78) . 

Genedigaethau  anghyfreithlon  yn  oi 

mil  0 boblogaeth 

1.44 

Bywanedig 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon; 

30 

21 

51 

Anghyfred  thlons 

- 

4 

4 

98,469  o aceri. 
£35,077- 
2780 
906 
£127. 


MARWOLAETHAU. 


Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm:  27 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o’r  boblogaeth 
Y ffigur  am  1062 

13 

9 

09 -*71 
11.78 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:- 

Cyf  re it hi on: 

Anghyf  r ei t hi on 

Gwryw 

0 

0 

Benyw 

2 

0 

Cyfanswm 

2 

0 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau 
(Y  ffigyrau  am  1962) 

36.36 

21.27 

Marwolaethau  plant  6yf reithlon  yn  ol  mil  o 
enedigaethau 

39*21 

Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos  oed:- 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyf reithlon: 
Anghyf  re  i t hlor, : 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Marwolaethau  mamau  (Ynglyn  a beichiogi  a 
geni  plant) . 

BIM 

Marwolaethau  o’r  canser: 
(Yn  ol  mil  o’r  boblogaeth) 
(Y  ffigyrau  am  1962 ) 

3 

1.80 

2.14 

2 

5 

Marwolaethau  oddiwrth  Bdarfodedigaeth 
(yn  ol  mil  o'r  boblogaeth). 

(Y  Ffigyrau  am  1962) 

BIM 

BIM 

GWASAUaETH  IECHYB  YE  Y BOSBARTH. 


1.  SWYUBOGION  IECHYB. 

Un  Swyddog  Meddygol. 

Un  Arolygydd  Iechyd. 

2.  CYFLBUSTEBAU  LABORBY: 

Bwr:  Badansoddiad  cemegol  gan  y Badansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cy ho edd, Conwy. 

Llaeth:  Profion  am  lendid,  ansawdd  cadw,  darfodedigaeth  a ’"brucellosis"  gan 

Labordy  Iechyd  y Cyhoedd,  Conwy. 

3 • AMBIWLANS : Un  Ambiwlans  yng  Nglanrafon  hyd  Awst  1963* 

4.  CLINIG mU  LLESIANT  PLANT: 

Cynhelir  clinig  o’r  math  ddwywaith  yn  y mis,  yn  Yr  Hafan,Bala. 

5.  CLTNIGAU  IrdHAR  GMI: 

Unwaith  yn  y mis,  yn  y clinig  yng  Nghorwen. 

6.  CLINIC-  ORIHOPAEBIC s Unwaith  yn  y mis,  yn  Yr  Hafan,Bala. 

7 • CLTNTG  BARFOBEBIGAETH:  Pob  pythefnos  yn  Plasyndre,  Bala. 

8.  ATA1KFINTI0  BIPTHERIa: 

Ceir  ata'lheintio  ar  fabanod  yn  y Clinig  Llesiant  Plant  ac  ar 
fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgol  Gynradd. 

9«  YSBYTTAI : Nid  oes  yr  un  ysbyty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Bosbarth. 


2 


1.0  . AF.IFOIiYDON  HBINTITS : 


Cyfanswm  yr  Afiechydon  Heintus  (heblaw  Darf odedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y fl?/yddyns  6 


Y Dwymyn  Goch  - 
Twymyn  y Perfedd  - 

Y Pas 

Y Freeh  Goch 

Llid  yr  Ysgyfaint  - 


I)  ARFODFI)  J.G  ASTH . 


0 

0 

0 

6 

0 

Gwryw 


Achoslon  Newydd 
Lenyw  Cyfanswm 


Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyfeiniol  - 0 

i .dllOLlhllAU  0 ACHOS  D ARFQ DEDIG AETH , 

Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyf einiul  - 0 


ACHOSION  MAWOLAETHAU. 
1963. 


Gwryw 


Darf odedigaeth  yr  Ysgyfaint  - 0 
Parlys  11  yin  - 0 
Canser  Ystumog  - 0 
Canser  yr  Ysgyfaint  - 2 
Canser  y Fron  - 0 
Canser  (Safleoedd  eraill)  - 1 
Clefydau  y Gwaed  - 0 
Troetnlif  - 1 
Anafau  llestriog  cyfundrefn  y nerfau  - 2 
Afiechyd  rhydwelia’a' r galon  - 3 
Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon  - 3 
Clefydau  eraill  y galon  - 0 
Clefydau  cylchredol  eraill  - 0 
Anwydwst  - 0 
Llid  yr  ysgyfaint  - 2 
Bronoeitus  - 0 
Clefydau  eraill  y gyfundrefn  anadlu  - 1 
Casgliaa  ar  yr  ystumog  a'r  perfeddyn 

bach  - 0 
Llid  yr  Ystumog,  y coluddion  alr 

dolur  rhydd  - 0 
Llid  yr  elwlod  - 1 
Gordyfiant  y chwaren  wrth  enau'r 

bledren'  - 1 
Afiechydon  eraill  - 1 
Damweiniau  gan  foduron  - 0 
Pob  damwain  arall  - 0 
Camffurfiadau  Genedig^il  - 0 


0 0 
0 0 


0 0 
0 0 


Benyw 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 


DEDDF  CYMORTH  G7OAD0L  1948. 


Hi  fu  yr  un  echos  o dan  Adran  47  o'r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 
G LAHWEI THDBA  BWYD, 


Hi  fu  yr  un  erlyniad  o dan  y pennawd  hwn. 
Ehoddwyd  cyngor  yn  gyffredinol  fel  oedd  angen. 


VM 


ADRC DDIAD  BLYTTYDDOL  YR  AROLYGYDD  IECHYD  - 1?63. 


1.  C ARTHFFO  ST  !' ETH : 

Gofynwyd  i’r  Cyngor  gan  Bwrdd  Afonydd  Dyfrdwy  a Chlwyd  i roddi  sylw  i’r 
ansawdd  t^rfynol  o’r  cynlluniau  carthffosiaeth.  Penderfynwyd  cymexyd  samplau  bob 
chwe  mis  yn  Llandderfel  a Llanuwchllyn,  ac  unwaith  y flwyddyn  o’r  cynlluniau  eraill 
•y  Cyngor. 

2.  CYF1ENW AT)  DWR: 

Samplau  o weithfeydd  dwr  y Cyngor  11 

Samplau  eraill  38 

Dengys  sampl  cemegol  fod  cyflwr  organaidd  y dwr  yn  foddhaol. 

Dechreuwyd  y gwaith  o osoa  pibell  ddwr  o’r  Bala  i Glanrafon. 

Rhif  y tai  yn  defnyddio  dwr  y Cyngor: - 


Plwyf 

Yn  y Ty 

Pibell  Allan 

Llandderfel 

100 

5 

Llanfor 

48 

17 

Llangywair 

11 

- 

Llanuwchllyn 

142 

- 

Llanycil 

105 

5 

Mae  mwyafrif  o ffermydd,sydd  ymhell  o gyrraedd  dwr  y Cyngor,  a chyflenwad 
dwr  preifat,  ac  amryw  eraill  yn  cymeryd  mantais  ar  y Ddeddf  Amaeth  i baratoi  dwr 
preifat . 


• YSE.VRIEL; 

Cafwyd  beth  trafferth  gyda  thaflu  ysbwriel  yn  ddiawdurdod  yn  y tomenydd 
lludw  a chymerwyd  camrau  i’w  rhwystro. 


4-  CABAPMMU: 

Ychwanegwyd  rhif  safle  Brynmelyn  i 60  ac  adnewyddv/yd  trwydded  Ardd  Bella, 
Llanfor.  Gwrthodwyd  ceisiadau  am  ychwanegu  dwy  safle  gan  y Fwyllgor  Cynllunio. 

5 . FFATRIOEED: 

Ychwanegwyd  un  ffatri  a dileuwyd  un  ffatri  o’r  rhestr  yn  y cofrestr. 

6 . DIFA  PLAAU: 

Gwnaed  678  0 archwiliadau  yn  ystod  y flwyddyn.  Archwiliwyd  352  o 
ffermydd  a 108  0 adeiladau  eraill.  Rhoddwyd  triniaeth  mewn  20  o achosion. 


7.  TAI: 

Cymeradwywyd  4 cais  am  gymorthdal  safonol  a 3 cais  am  gymorthdal  llawn. 
Derbyniwyd  ymrwymiad  mewn  dau  achos  i beidio  a gosod  tai  anaddas. 
Troswyd  4 ty  yn  Trafalgar  Street , Llandderfel  i ddau  dy  i’r  henoed.  Nx 
chodwyd  un  ty  newydd  yn  ystod  y flwyddyn. 

8.  Y DDE  DDF  RI^ENT: 

Hi  dderbyniwyd  cais  am  Dystysgrif  Cywair  Drwg. 

9.  BWYB: 

Ildiwyd  bwyd  anaddas  ar  bedwar  achlysur.  Ni  erlynwyd  neb  cm  beidio  a 
chydymffurfio  a’r  Rheolau  Bwyd. 

10.  TY  ILADD: 

Hid  oes  ty  lladd  yn  y dosbarth.  Derbynir  cig  o’r  Bala  ac  o Wrecsam. 

11.  PWLL  N0FT0:  j 

Hid  oes  pwll  nofio  yn  y dosbarth. 


/ 

I 


NIFER  A NATUR  YR  YMWELIADAU: 


Y DEDDFAU  IECHYD s - 


1. 

Carthff osiaeth 

171 

2. 

Cyfl^nwad  Dwr 

101 

3. 

Ysbv/riel 

15 

4. 

Casbethau 

51 

5- 

Carafannau 

32 

6 . 

Ffatrioedd 

7 

7* 

Siopau 

31 

a. 

Difa  Pla 

23 

Y DEDDFAU  TAX: 

i. 

Cyffredinol 

251 

2, 

Y Ddeddf  Rhent 

- 

DEDRFAU  BWYD: 

Byryd  Anaddas 
Paratui  Cadw  a Gwerthu 

4 

Bwyd 

31 

Amrywiaethol 

17 

RHYBUDDION : 


Rhybuddion.  Rhagarweiniol 

Anfunwyd 

14 

Cydvmi f urf iwy d 
12 

" Ffurfiol 

1 

1 

> ) •• 


. 


- 


•.  ' . ; 
• »V 


, 

, 

' 


• - 


. 


> ‘riz't;. 


jjg  - r*  . 


■ 

